
Manwal ng 

Sentro ng Wika at Kultura 

(SWK) 



Nilalaman 


Mensahe ng Pangulo 1 

Mensahe ng Pangalawang Pangulo 3 

Mensahe ngDirektor 5 

Rasyonal 

1.1 Mandato ng Komisyon sa Wikang Filipino Misyon ng KWF 6 


Misyon ng KWF 

1.1.1 BisyonngKWF 7 

Kahalagan ng Sentro ng Wika at Kultura 

2. Batayan ng SWK 

2.1 Kinalalagyan ng SWK sa KWF 8 

Adhikain ng SWK 

2.2 Tungkulin ng SWK sa Rehiyon/Lalawigan/Bayan 10 

2.3 Mga Programa at Serbisyo ng SWK 11 

3. Pagpili ng SWK 

3.1 Pagbuo ng Adhikain at Tunguhin 14 

3.2 Paghirang ng Direktor at Pagpili ng mga Tauhan 15 

3.3 Gampanin ng Unibersidad/Kolehiyo sa SWK 16 



Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 



TIMELINE 







LAVanan sa Sabayang Pagbigkas 

Pagbati sa mga Kalahok sa LAVanan ng Sabayang Pagbigkas. Salamat 
sa DepEd Marinduque at Marinduque National High Sehool sa pakikipag- 
ugnayan sa Marinduque State College Sehool of Edueation Laboratory 
Sehool, MSC Sehool of Liberal Arts, MSC Sehool of Teehnology at MSC 
Sehool of Engineering sa pagsali sa Patimpalak sa Madulang Bigkasayawit 
handog ng Tanggapan ni Kgg. Lord Allan Q. Velasco, kinatawan ng Lalawig- 
an ng Marinduque sa Kongreso. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na 
linggo para sa Pang-Senior at Junior High Sehool. 



Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 29 



4. Pangangasiwa sa SWK 17 

4.1 Pangangasiwa sa Operasyon 19 

4.2 Pangangasiwa sa Proyekto 

5. Paggawad ng selyo ng “Dangal ng Wika at Kultura” 

Mga piling aktibidad 

A. Tertulyang Pangwika 23 

B. Tertulyang Pampanitikan 27 

C. LAVanan sa Sabayang Pagbigkas 29 

Timeline 


Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 2 








Mensahe ng Pangulo 



Maligayang Buwan ng mga Kababaihan, lubos na ikinalulugod ng 
tanggapan ng Pangulo ang “Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura” ng saril- 
ing atin. Kaugnay nito buong pagmamalaking ipinababatid ang mga 
tagumpay ng ating Pamantasan sa hinahaharap ganap nang Level 3 ang ating 
institasyon gayundin napalampasan rin ang akreditasyon ng lahat ng mga 
programa ng paaralan natin at sa ikalawang pagkakataon ay nakatanggap ng 
Performance- Based Bonus ang MSC. Kaagapay ng Pamahalaang Paaralan 
natin ang sentro ng Wika at Kultura upang lubos na maramdaman ng 
Komunidad ang tatak- MSC, tatak- mahusay! 

Muli, lubos na pagbati sa SWK Marindukanon at sa direktor nito. 


Dr. Merian Catajay- Mani 
Pangulo, Marinduque State College 



Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 3 



The next two speakers eame full eirele, Adrian Rosales and Isabel Palomares 
Ball provided some advocacy from the loeal Marinduque Media Praetitioners. 
Rosales represents the Philippine Seienee Journalists’ Assoeiation 
(PSciJoum) - Marinduque. Meanwhile, Ball, emphasized the importanee of 
literature and joumalism and other soeietal issues of today like Healthy Envi- 
ronment as Legaey for Marinduque (HELM)’s eoneem for mining and river 
systems. 

Other pingkian events were also held at Darekyloek’s Cafre in Gasan with a 
benetit exhibit and mini-workshops by Aizel Laedao who regularly organizes 
Laro, Likha, Lakbay eommunity immersions. The National Literature Month 
is spearheaded by the Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), National Book 
Development Board (NBDB) and National Commission for Culture and the 
Arts (NCCA). 



Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 28 






The event eelebrated the literature month and was launehed beginning 
with small talks from distinguished speakers from the different Tields of litera- 
ture. 


The intention of SWK Marindukanon’s “ Tertulyang Pampanitikan” is to 
make a series of workshops where students of creative writing and creative 
non-fiction ean craft a literary folio as part of their final output. Tertulya 
means gathering, informal meeting or creatives eoming together. 


Dindo Asuneion, the author of “Marinduque: Heart of the Philippines,” 
and the eurrent tourism officer of Marinduque shared his insights of being a 
“reluetant writer.” Along with Asuneion, John Marle Valencia rounded up the 
9 ~ moming session, as one of the founding 

members of the then Sehool of Arts and Sei- 

ponittean ng fi»pn*s ang mgt MtmMM 91 g aj 

Marnduteanon! 

enees (SAS) Litera Club provided some in- 
spiration to young and struggling writers. 




Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 27 ip 


Mensahe ng Pangalawang Pangulong 



Makabuluhang bati ng Buwan ng Kababaihan at 99 taon ng pagka- 
katatag ng Marinduque isang taon pa ay isang siglo na ang lalawigan natin. 

Bilang tugon sa panawagan ng Pangulo ng Pamahalaang paaralan ng Marindu- 
que, sa kahusayan serbisyo at inobasyon ang Sentro ng Wika at Kultura (SWK) 
Marindukanon ay walang humpay sa tangkilik at taguyod. Sa halos tatlong ta- 
on ng SWK Marindukanon ay mayroon nang napundar na mga proyekto kaga- 
ya ng Tertulyang Pangwika, Tertulyang Pampanitikan at Uswag- dangal ng 
Wikang Filipino. 

Nawa’y tuloy-tuloy ang mga proyeleto ng KWF at SWK Marinduque 
hindi lang sa Marinduque kundi maging sa rehiyon at buong kapuluan. 


Dr. Vema Liza Capina 
Pangalawang Pangulo, Akademik 



Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 4 








Mensahe ng Direktor 

Makabuluhang Pandaigdigang Taon ng mga Katutubong Wika. 
Gayundin sa okasyon na taon ng pagsasarili ng lalawigan sa Mindoro, Batan- 
gas at Quezon. 

Sa bisperas ng unang siglo ng Marinduque bilang awtonomus na 
lalawigan, nagsisimula nang maisakatuparan ng SWK Marindukanon ang ad- 
hikain at tunguhin ng /sa/ para sa pook ng Marinduque bilang isla sa 
MIMAROPA at Kapuluan ng Pilipinas. 

Bilang rehiyonal na sangay ng Komisyon ng Wikang Filipino, ma- 
lugod na ginagampanan ng MSC SWK Marindukanon ng Mandato, bisyon at 
misyon nito sa pook, rehiyon at kapuluan. 

Mabuhay ng Wika at Kulturang Marindukanon! Para sa susunod na 
daan taon! 



Dr. Randy T. Nobleza 
Direktor, MSC SWK Marindukanon 


Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 5 


PINGKIAN SPARKS MARINDUKANON CREATIVE WRITING 


AND NON-FICTION 
By: Loren Mereolesia 


pht MSC Sentro ng Wika at Kultura shared a post. 

April 15 ■ 

Pingkian sa Gasan kasama ang mga mag-aaral ng Malikhaing Pagsulat 
ng Marinduque State eollege. Nakikibahagi sa pagdiriwang ng Buwan 
ng Panitikan ng Rlipinas ngayong Abril 2018. 

Poly Hedron shared a post to the event: PINGKIAN SA GASAN 
tgiP #PANGALAWANG YUGTO. 

April 13 




MSC Sentro ng Wika at Kultura shared a post. 
May 19 



Marinduque News 

May 1 ■ 9 


i6 Like Page 


Panayam kay Dr. Randy Nobleza at Rizalyn Magno sa isinagawang 
Kapihan sa PIA-Marinduque hosted by Adrian Sto. Domingo ng 
Philippine Intormation Ageney at Romeo Mataae Jr. ng Marinduque 
News. -Full story, read here: marinduquenews.com 


Boae, Marinduque - Last April 6, 2018, the Marinduque State College 
(MSC) Sentro ng Wika at Kultura (SWK) Marindukanon organized a Seminar 
- Workshop on Creative writing and non-fiction as part of the 2018 Natiional 
Literature month with the theme “Pingkian.” As Emilio Jacinto’s pen name 
denotes, spark the activity ignited a flame within the inner Baslagtas of the 
students from AB- English III and Senior High Sehool students held at the 
MSC Researeh Park from 8:00 am to 5:00 pm. 


Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 26 













Noong ika 24 naman ay ang Kagawaran ng Edukasyon dibisyon ng Ma- 
rinduque distrito ng Sta.Cruz at Mogpog sa ikatlong serye ng Tertulyang 
pangwika. Si Gng. darissa Lagrama-Mantal ay nakadalo at nagsilbing tagap- 
anayam. Kinatawan naman ng kawaksing dekana ng paaralan ng Edukasyon sa 
MSC Sta.Cruz, si Dr. Susan Pineda ang kinatawan ng direktor ng eampus sa 
Sta.Cruz. 

At noong ika 31 ng Agosto ay dumayo naman sa MSC Gasan ang Tertul- 
yang pangwika kung saan ang direktor ng SWK ang nagbigay ng panayam 
tungkol sa kultural na pagmamapa, Bilang ayuda, naglahad rin ang mga lokal 
na mananaliksik sa larang ng pangisdaan, sina G. Owel Villaviciencio at G. 
Regie Mampusti na kumatawan kay Dr. Doreen Masearenas. 

Nagbigay ng pambungad na pananalita ang direktor ng eampus ng MSC 
Gasan si Emma Cabildo at nagbigay rin ng mensahe ang direktor ng paaralan 
ng pangisdaan si Orlen Mallen. 



Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 25 



Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura 


1 .Rasyonal 

1.1 Mandato ng Komisyon sa Wikang Filipino 

Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang nag-iisang ahensiyang 
pangwika ng Pamahalaan na nakatuon sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at 
preserbasyon ng Filipino at ng iba pang mga wika sa Filipinas. Bilang 
ahensiyang nasa ilalim ng pangangasiwa ng Tanggapan ng Pangulo, nilikha 
ang KWF upang magsagawa, mag-ugnay at magtaguyod ng mga saliksik at 
mga proyekto para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preserbasyon ng Fil- 
ipino at ng iba pang mga wika sa Filipinas. 


Misyon ng KWF 

“Itaguyod ang patuloy na pag-unlad at paggamit ng Filipino bilang 
wikang pambansa habang pinangangalagaan ang mga wikang katutubo ng 
Filipinas tungo sa pagkakaunawaan, pagkakaisa, at kaunlaran ng sambaya- 
nang Filipino.” 




Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 6 



1.1.1 Bisyon ng KWF 

Wikang Filipino: Wika ng Dangal at Kaunlaran 

Kahalagahan ng Sentro ng Wika at Kultura 

Saligang Batas 1987 Artikulo 14 Seksiyon 9 

“Dapat magtatag ang Kongreso ng isang komisyon ng wikang pambansa na 
binubuo ng mga kinatawan ng iba’t ibang rehiyon at disiplina na magsasaga- 
wa, mag-uugnay , at magtataguyod ng mga pananaliksik sa Filipino at iba 
pang mga wika para sa kanilang pagpapaunlad, pagpapalaganap, at 
pagpapanatili”. 


Saligang Batas 1987 Artikulo 17 

“Dapat kilalanin, igalang, at pangalagaan ng Estado ang mga karapatan ng mga 
katutubong pamayanang kultural sa pagpapanatili at pagpapayaman ng kanil- 
ang mga kultura, tradisyon, at mga institusyon. Dapat isaalang-alang ang mga 
karapatang ito sa pagbabalangkas ng mga pambansang plano at mga pa- 
takaran”. 



Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 7 



Ang serye ng mga panayam tungkol sa pananaliksik, gayundin sa pag- 
gamit ng Wika sa pananaliksik. Tampok rin ang mga pamanang matatagpuan 
sa lalawigang maaaring iklasipika na higit sa nasasalat, natitinag at hindi na- 
titinag. Ang inaasahang awtput ay mga panukalang pananaliksik tungkol sa 
mga lokal na pamana at paggamit ng Wikang Filipino. 



Ang pangalawang pangulo para sa pananaliksik, ekstensiyon, pagsasa- 
nay at pagunlad, Dr. Edelwina Blase ay nagbigay ng oryentasyon sa bagong 
prioridad, programa at area ng pananaliksik. Nakasama si Prop. Teresita Tu- 
bongbanua na nagtalakay ng detalyado tungkol sa pananaliksik, sa mga ka- 
tangian, proseso, bahagi at hakbang sa pagsasagawa nito. Nakadalo rin ang 
direktor ng mga natatanging proyekto at pangkalikasan, si G. Harvey Dulay 
upang magtalakay ng mga potensiyal na saliksik mula sa ibinahagi ni Dr. 
Blase na mga programa at prioridad. 



Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 24 









BUWAN NG WIKAIPINAGDIWAN G SA PAMAMAGITAN NG 


TERTULYANG PANGWIKA TAMPOK ANG MGA PAMANANG 

M ARINDUKAN ON 
Ni: Joyce Aguilar 


Sa buong buwan ng Agosto 2018 ay nagsagawa ng serye ng mga Tertul- 
yang Pangwika ang MSC Sentro ng Wika at Kultura. Nagdaos ng mga ak- 
tibidad ang SWK Marindukanon na may layuning mapataas ang interes sa 
pananaliksik pangwika at pangkultura. 



Ayon sa ulat ni Dr.Randy Nobleza, ang direktor ng MSC SWK, unang 
isinagawa ang Tertulya noong ika 10 ng Agosto 2018 sa audio-biswal na silid 
ng MSC sa Boae eampus sa pangunguna ni Dr. Vema Liza Capina bilang kina- 
tawan ni Dr. Merian Catajay-Mani pangulo ng pamahalaang kolehiyo ng Ma- 
rinduque. 



Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 23 



2. Batayan ng SWK 


Ang SWK ang bagong sangay ng KWF sa mga rehiyon, lalawigan, at 
bayan alinsunod sa pinagtibay na Kapasiyahan ng mga Komisyoner Blg. 13- 
22 serye 2013 na pinamagatang “Pinagtibay ang Kapasiyahan sa Reoryentas 
yon ng Sentro ng Wika at Kultura ng KWF.” 

Ang pagbuo ng SWK ay pagtupad sa isinasaad sa seksiyon 14 letra G ng 
Batas Republika Blg. 7104 o An Aet Creating the Commission on the Filipino 
Language Preseribing its powers, duties and f 'unetions, Appropriating Funds 
Therefore, and for Other Purposes. 

2.1 Kinalalagyan ng SWK sa KWF 

Ang SWK ay ipaiilalim sa pangangasiwa at tuwirang koordinasyon ng 
Tanggapan ng Tagapangulo na magtatalaga ng tagapag-ugnay nito. Pamama- 
halaan ng nasabing tanggapan ang pakikipag-ugnayan sa mga programa at 
proyekto ng KWF tungo sa pagsasakatuparan at diseminasyon sa pamamagi- 
tan ng SWK. 



Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 8 





Sekretaryat 



Sangay ng 
Edukasyon at 
Networking 
(SEN) 


Sangay ng 
Salita at 

Gramatika 

(SSG) 

Sangay ng 

Literatura at 
Araling Kultural 
(SLAK) 

Sangay ng 
Salin (SS) 

Sangay ng 
Pangasiwaan 
at Pananalapi 
(SPP) 








Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 9 


Sa tulong ng dalawang tagapanayam ay naisakatuparan ang Tertulyang 
Pangwika: Marindukanon para makapagpalawak, at makagpalalim at maka- 
pagpalaganap ng kamalayan sa katutubo at pambansang kultura/wikang 
matatagpuan sa Mariduque. Naging tampok ang sariling wika at mga ma- 
kasaysayang lugar sa henerasyon. Mahalaga ang papel ng mga kabataan 
magingb ng mga guro para maitaguyod, tangkilikin at mapag-ibayo ang wika 
at kulturang Marindukanon. 




Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 22 













































KAUNA-UNAHANG TERTULYANG PANGWIKAIDINAOS TUNGKOL 
SA WIKA AT KULTURANG MARINDUKANON 
Ni: Abegail Mageulang 


Batay sa ulat ni Dr. Randy T. Nobleza, patungleol sa Tertulyang 
Pangwika: Marindukanon, noong August 11, 2017 ay nagsagawa ang Marin- 
duque State College (MSC) ng Tertulyang Pangwika: Marindukanon. 

Ang layunin nito ay upang magpalawak at makagpalalim at malea- 
pagpalaganap ng kamalayan sa katutubo at pambansang kultura/wikang mata- 
tagpuan sa Marinduque. Dumalo dito ang mga bihasa at paham sa wika at kul- 
turang Marindukanon at nagbahagi nang kanilang mga naging pag-aaral at ad- 
hikain. 

Ang mga nagging tagapanayam sa programang ito ay sina G. Jerammeel 
Laderas na kasalukuyang nagtuturo ng Araling Panlipunan sa Marinduque 
Midwest College sa Gasan, Marinduque at naleagawa ng pag aaral tungkol sa 
Marindukanong wika, ang Marinduque Tagalog. Si Bb. Jellie Jalac naman ay 
kasalukuyang nagtuturo ng Senior High Sehool sa Mataas na Paaralan ng 
Bambang at nagsaliksik ukol sa panandang pangkasaysayan sa buyong lala- 
wigan. 



Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 21 



Adhikain ng SWK 


“Isulong at payabungin ang katangiang pangwika at pangkultura ng poole na 
kinalalagyan nito habang pinalalaganap ang wikang Filipino.” 


2.2 Tungkulin ng SWK sa Rehiyon/ Lalawigan/ Bayan 


a. manguna at lumahok sa pagsusulong ng mga katangiang pangkultura 
ng pook na kinalalagyan nito. 

b. manguna at magsagawa ng mga pagdiriwang, pag-aaral, at eksibisyon 
ng wika at kultura ng naturang poole. 

e. manguna at magsagawa ng saliksik sa larang akademiko gaya ng 
agham panlipunan, agham pangkalikasan, at matematika sa wileang Filipino, 
at sikaping makatulong sa bagay na ito ang yunit saliksik ng unibersidad o 
kolehiyo. 

d. makipagtulungan sa mga lalawigan, rehiyon o bayan sa loob ng 
kinaroroonang unibersidad lalo na sa mga kapisanang pang-estudyante at 
pangguro, mga kolehiyo at sentro para sa ibang larang akademiko, alumni 
assoeiation, PTA, at katulad. 



Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 10 



e. magtatag ng matalik na ugnayan at pakikipagtulungan sa mga institusy- 
on sa loob at labas ng paaralan, rehiyon, lalawigan at bayan gaya sa 

DepEd, CHED, TESDA, DOT, NCIP, DILG, samahang masang mga katutubo, 
at pamahalaang lokal sa pamamagitan ng Indigenous People’s Mandatory Rep- 
resentative (IPMR), tungo sa katuparan ng mga adhikaing pangwika at 
pangkultura nito. 

f. magtaguyod sa lahat ng kampanya at proyekto ng KWF, lalo na sa 
pagpapalaganap at sa pangangalaga sa kapakanan ng mga guro sa Filipino. 

g. mangasiwa ng mga aktibidad para sa KWF, gaya ng pagdiriwang ng 
Buwan ng Wika, Araw ni Balagtas, mga kumperensiya at pagsasanay ng mga 
guro, seminar, palihan, gawad, timpalak, at katulad para sa pagpapalaganap ng 
wikang Filipino nang may kaukulang pahintulot ng KWF. 


2.3 Mga Programa at Serbisyo ng SWK 

a. manguna at magtaguyod ng mga programa na magtatanghal ng iden- 
tidad at pagsusulong ng kultura ng pook na kinalalagyan. 

b. pasiglahin ang tangkilik ng Estado sa pamamagitan ng makabuluhang 
mga saliksik at pag-aaral tungkol sa wika at kultura ng pook. 



Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 11 



c. gagawaran ang isang sentro ng selyong “Dangal ng Wika at Kultura” 
bilang pagkilala at pagdangal sa naturang kakayahan ng isang paaralan, insti- 
tusyon, at organisasyon. 

d. tatanggap ang SWK ng isang katibayan, ang selyong “Dangal ng 
Wika at Kultura” mula sa komisyon sa Wikang Filipino, bukod sa tulong at 
patnubay sa pagsasagawa ng mga proyekto. 

e. hindi ang naturang selyo maaaring bawiin ito ng KWF kapag na- 
patunayan ng SWK ang mga tungkuling isinasaad ng unang paggagawad ng 
isang SWK. 

f. magiging permanente ang selyong “Dangal ng Wika at Kultura” sa 
isang SWK kapag tatlong ulit itong tumanggap ng paghirang mula sa KWF. 




Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 20 



4.1 Pangangasiwa sa Operasyon 

Bumuo ng panukatan sa ebalwasyon ng mga pinagtibay na programa at 
proyekto ang pangulo ng unibersidad o kolehiyo at KWF upang mataya ang 
resulta ng mga gawain ng SWK at maseguro ang husay sa implementasyon 
nito. 

4.2 Pangangasiwa sa Proyekto 

tuwirang pamumunuan ng direktor ang lahat ng prosesong pagdaraanan 
sa implementasyon ng mga gawain. 

5. Paggawad ng selyo ng “Dangal ng Wika at Kultura 

a. taon-taon ang lahat ng SWK ay magkakaroon ng ebalwasyon alinsunod 
sa pagtupad nito sa bawat pantaunang programa at pakikiisa sa mga gawaing 
pambansa ng KWF. 

b. ang “Dangal ng Wika at Kultura” ay iginagawad bilang selyo ng 
ekselensiya sa isang SWK. 



Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 19 



c. ipabatid sa madla ang mga kalakaran, patakaran, at programang 
pangwika upang mapahusay ang paraan ng pagtuturo ng mga guro at 
maunawaan ng mga estudyante o pangkalahatang publiko. 

d. tumulong at pumatnubay sa pagsasagawa ng mga pambansa/ panre- 
hiyong proyekto at programa ng KWF 

e. taunang isulong at pangasiwaan ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika 
at pag-alaala sa Araw ni Balagtas at katawanin ang KWF sa pagtupad ng mga 
pangunahing programang isinusulong gaya ng malalaking kumperensiya. 

f. bumuo ng aklatan na maglalaman ng mga publikasyon ng KWF at 
koleksiyon ng mga babasahing pangwika at pangkultura ng pook. 


3. Pagpili ng SWK 

a. sisimulan ang paghirang sa magiging SWK mula sa hanay ng dating 
mga Panrehiyong Sentro ng Wikang Filipino (PSWF). 

b. ibabatay ang paghirang mula sa nasiyasat na mga gawain at proyekto 
ng kandidatong paaralan/institusyon/ organisasyon sa larang ng wika at kul- 
tura, sa mga inisyatiba para tupdin ang naturang gawain, at sa isusumiteng 
programa nito tungo sa pagsusulong pa ng wika at kultura. 

Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 12\ 



c. para lumawak ang organisasyon, ibubukas ng KWF ang pagkakataon 
ng humirang ng iba pang SWK sa rehiyon, lalawigan, o bayan. Bagaman may 
tuon ang programang ito sa mga Estadong Unibersidad at kolehiyo (EUK), 
ibinubukas din ang pagkakataon na makapag-aplay ang isang pribadong paar- 
alan o lokal na pamahalaan para magkaroon ng isang SWK lalo na sa mga 
pook na walang EUK. 

d. kung ang isang SWK ay itatayo sa isang paaralan, kailangang sundin 
ang sumusunod na mga hakbang: 

(1) . magpahayag ng intensiyon ang KWF sa paaralan hinggil sa 
SWK o kaya magpapahayag ng intensiyon ang paaralan hinggil sa pagtatayo 
ng SWK. 

(2) . marapat na ilakip sa liham ang pagpapahayag ng intensiyon ang 
kaukulang impormasyon hinggil sa kasaysayan ng paaralan/ institusyon/ or- 
ganisasyon, natatanging proyektong pangwika at pangkultura, mga sangal at 
gawad na natanggap, at mga planong panghinaharap. 

(3) . kapag nagkasundo, magkakaroon ng Memorandum ng pag- 
uunawaan ang KWF at ang paaralan. Ang prosesong ito ay aplikable sa 



Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 13 



c. pagpapadala ng kaukulang impormasyon hinggil sa programa ng 
KWF. 

d. pagpabatid sa ilang proyekto na may inilaang badyet na maaaring la- 
hukan ng SWK lalo na sa proyekto tungkol sa seminar, publikasyon, at 
saliksik. 

e. pagdaraos ng kaukulang mga pagsasanay at oryentasyon sa magiging 
pinuno at mga kawani ng SWK. 

f. pagkakaloob ng mga aklat, sanggunian, babasahin, poster, iba pang 
materyales na may kaugnayan sa mga tungkuling pangwika at pangkultura 
ng SWK. 

g. pagbuo ng mga aktibidad o pagtulong sa pagbuo ng mga ito para 
mapasigla ang gawain ng SWK, umakit ito ng pansin at pakikiisa sa loob at 
labas ng unbersidad at makapaglingkod sa pangangailangan ng mga guro at 
mag-aaral sa Filipino. 

h. paglahok sa adyendang pananaliksik ng unibersidad, at/o ng KWF na 
may angkop na Memorandum ng Pag-uunawaan kung saan ang gawain ay 
katuwang ang KWF. 



Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 18 



c. paglalaan ng isang maluwag at mayaos na opisina na para sa SWK at 
pagsagot sa paglilinis, konsumo ng tubig at koryente, suplay pang-opisina at 
iba pang kailangan sa araw-araw na gawain ng SWK. 

d. pagtatakda ng mga tungkulin sa mga tauhan ng SWK alinsunod sa 
pangkalahatang regulasyon ng paaralan. 

e. pangangasiwa sa regular na gawain at programa ng SWK. 

f. ang hakbanging ito ay aplikable sa pribadong institusyon, LGU at iba 
pang entidad na maaaring pagtayuan ng SWK. 

g. Pagbibigay ng insentibo gaya ng deloading, researeh grant, pribelehiyo 
sa direetor at sa mga tauhan sa SWK. 

4. Pangangasiwa ng SWK 

a. pagbibigay ng tulong sa paghirang ng unibersidad o kolehiyo ng 
direktor at iba pang tauhan ng SWK. 

b. pagsuri at pagpapatibay sa anumang plano o programa na maaaring 
ipadala ng unibersidad o paaralan, at pagbibigay ng patnubay ng teknikal na 
proyekto. 



Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 17 



pribadong institusyon, LGU, at iba pang entidad na nagnanais magkaroon ng 
sariling SWK. Dahil dito, magiging modelo ang sumusunod pang hakbangin 
sa pagtatayo ng SWK sa mga paaralan para sa pamahalaang lokal at 
pribadong intitusyon. 

e. bawat Sentro ng Wika at Kultura ay hihirangin ng KWF sa pama- 
magitan ng isang kapasiyahan ng Kalpunan ng mga Komisyoner. 

f. bawat sentro ay inaasahang maging modelo sa saliksik, pag-iimbak at 
pagtatanghal ng wika at kulturang pambansa. 

g. bago ang opisyal na paghirang sa direktor ng SWK, bibigyan ng 
pabatid ng unibersidad o kolehiyo ang KWF sa proseso ng paghirang upang 
makatulong ang KWF sa pagsusuri ng unibersidad o kolehiyo. 


3.1 Pagbuo ng Adhikain at Tunguhin 

a. iaalinsunod ng SWK ang adhikain at tungkulin nito sa pangkalaha- 
tang programa at proyektong pangwika at pangkultura sa rehiyon. 

b. marapat na nakaagapay sa adhikain at tungkulin ng unibersidad o 
kolehiyo ang tutukuying adhikain at tunguhin ng SWK. 



Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 14 



3.2 Paghirang ng Direktor at Pagpili ng mga Tauhan 


a. hihirangin ng pangulo ng Estadong Unibersidad o Kolehiyo ang 
direktor batay sa sumusunod: 

(1) . may mahusay na rekord, pamumuno at walang disiplinari rekord sa 
unibersidad. 

(2) . may kakayahang bumuo ng taunang programa alinsunod sa pam- 
bansang adyenda ng KWF. 

(3) . may kakayahang bumuo ng taunang programa sa wika at kultura sa 
kanilang pook. 

b. hihirangin ng pangulo ng paaralan ang direktor mula sa hanay ng kagu- 
ruan sa Filipino, o na larang kung wala, at pagtitibayin sa hiwalay na paghi- 
rang ng KWF. 

c. opisyal na itatalaga ng pangulo ng eskuwelahan sa puwesto ang 
direktor ng SWK sa pamamagitan ng Memorandum ng Unawaan 

d. hihirangin ng pangulo ng eskuwelahan mula sa mga empleado ang ka- 
kailanganing mga regular na kawani para sa mga karaniwang gawain ng SWK. 



Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 15 



e. itatalaga ng pangulo ng unibersidad o kolehiyo ang mga kailangang 
mananaliksik at tauhan para sa pagsasagawa ng tanging proyekto ng 

SWK. 

f. ang paghirang ng KWF sa direktor ay kailangang ulitin sa pagtatapos 
ng takdang panahon ng panunungkulan. Kalakip nito ang posibilidad na ire- 
komenda ng KWF ang pagpapalit ng direktor kung may sapat na dahilan. 

g. ang hakbanging ito ay applikable sa pribadong institusyon, LGU at 
iba pang entidad na maaaring pagtayuan ng SWK. Dahil dito, magiging 
modelo ang sumusunod upang hakbangin sa pagtatayo ng SWK sa mga paar- 
alan para sa LGU. 

3.3 Gampanin ng Unibersidad/ Kolehiyo sa SWK 

a. pagpapabatid sa KWF ng mga nais nitong hiranging direktor, kawani 
at iba pang tauhan sa bubuohing SWK. 

b. pagpapanukalang isang pantaunang programa at badyet para sa 
kaukulang pagsusuri at pagpapatibay ng KWF. 



Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura Pahina 16 



